Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XL Blg. 15 
Agosto 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Puro kasinungalingan 


P uro kasinungalingan ang laman ng pinakahuling 


State of the Nation Address (SONA) ni Gloria Ar- 
royo. Wala itong pinag-iba sa lahat ng nakaraan 

niyang SONA. 
Hinalungkat lamang niya ang dinoktor 


H 
NP na datos ng kanyang mga ahensya, at mu 


la roon ay pinili ang kaliit-liitang mga 
detalyeng pinalabas niyang mga tagum- 
pay ng kanyang rehimen. Lahat naman ng 
kabiguan ay isinisi niya sa mga nakara- 
ang administrasyon at kanyang mga kriti- 
ko. 

Pinagtakpan lamang niya sa pamama- 


aa raga ni f Iff gitan ng umano'y mga datos ng pag-unlad 
Wiz wA ang kabiguan ng kanyang mga patakaran at 
j Ai, ; pamamalakad sa ekonomya. Tinabunan niya ng gawa- 
NY W { gawang mga datos ang katotohanang ang ekonomya 


ng Pilipinas ay sinusuhayan na lamang ng mga dolyar 
mula sa milyun-milyong manggagawang Pilipino na 
napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa 
malawakang disempleyo sa Pilipinas na ibi- 
nunsod ng kanyang mga patakaran sa eko- 
nomya. 

Nangatwiran si Arroyo na minana la- 

apa Mang niya ang masasamang bunga ng 


IA 


BAD. 


b r ALA PIPE maling pamamalakad mula sa mga sinun- 
FH (EN dang rehimen. Subalit ang totoo'y sa ila- 
eaaa, PAI NU Na a lim ng kanyang rehimen ibayong suma- 
Z | | ) mi Í Mea ma ang ekonomya at pamumuhay ng ma- 

j fa mamayan. 


Inilingid niya ang tunay na sosyo- 
ekonomikong kalagayan sa ilalim ng kan- 
yang paghahari: ang pagbagsak ng manu- 
paktura, pagdausdos ng agrikultura, pag- 


W7 


TA 
ki 


Mga tampok Pinagtatakpang NDFP, nagpugay kay 4 na sundalo patay, 
. . katotohanan Aquino 7 sugatan sa mga 
sa isyung ito... PAHINA 3 PAHINA 8 | labanan PAHINA 13 


lala ng disempleyo, paglaki ng de- 
pisit, paglobo ng utang, pagliit ng 
halaga ng piso, pagsahol ng kahi- 
rapan ng nakararaming mamama- 
yan at lalong paglaki ng agwat sa 
pagitan ng mayayaman at mahihi- 
rap. Wala siyang inakong panana- 
gutan sa pagdurusa ng bayan bun- 
sod ng pangangayupapa niya sa 
imperyalistang patakarang “globa- 
lisasyon” na nagpanatili sa pagka- 
atrasado ng lokal na ekonomya at 
ibayong nagwasak sa industriya, 
agrikultura at mga produktibong 
pwersa sa bansa. Wala siyang bin- 
anggit tungkol sa walang kabusu- 
gang pagnanakaw ng kanyang 
pangkatin ng bilyun-bilyong piso 
sa kabang-bayan na lalo pang nag- 
pahirap sa mamamayan. 

Sa kanyang talumpati, pinala- 
bas niyang nalutas na ang kawalan 
ng katarungang panlipunan, kahi- 
rapan, kagutuman at kawalan ng 
mga serbisyong panlipunan na sa 
katunaya'y pawang pinalubha ng 
siyam na taon niyang panunungku- 
lan. Ipinangalandakan pa niyang 
dahil sa kanyang kahusayan ay na- 
kaligtas ang Pilipinas sa pang-eko- 
nomya at pampinansyang krisis na 
sumasaklot ngayon sa buong mun- 
do. Patuloy pa rin ang kanyang 


EB AYAN 


Taon XL Blg. 15 Agosto 7, 2009 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


paglulubid ng ilusyon na ang ban- 
sa ay makakahanay na sa pinaka- 
mauunlad na bansa sa loob ng 20 
taon. Ang totoo, ang lugmok na la- 
gay ng ekonomya sa bansa ay mai- 
hahambing na sa sitwasyon noong 
1983-86, bago bumagsak ang 
pasistang diktadurang g 
Marcos. 
Pinakamababang | 
grado rin ang ibinibigay 
ng iba't ibang pandaigdi- 
gang ahensya sa rehimeng 
Arroyo sa larangan ng 
panggugubyerno, eko- f4 
nomya, kahirapan, eduka- J # 
syon, serbisyong panlipu- WY 
nan, katiwalian, kriminali- 
dad, karapatang- 
tao at iba pa. | | 
Pinakatam- y 
pok sa mga pi- Y 
nagtakpan ni Ar- f 
royo sa kanyang | 


(AY 


ekstrahudisyal na 
pamamaslang, pagdukot at pagpa- 
pahirap sa mga aktibista, iba pang 
kritiko at peryodistang tumutuligsa 
sa gubyerno. Sa kabila ito ng pag- 
papatunay maging ng United Na- 
tions Human Rights Commission at 
iba pang internasyunal na ahensya 


Nilalaman 


Editoryal 
Puro kasinungalingan 
Pinagtatakpang katotohanan 
SONA ni Arroyo, hungkag 
Protesta sa SONA 
Dagdag-bawas sa mga National Artist 
Pagtitibay ng katayuang papet 
NDFP, nagpugay kay Aquino 
Mga maniobrang hindi umuubra 
Daan-daang libo, nakipaglibing kay Aquino 
Pananalanta ng pasistang estado 
Melissa Roxas, palaban sa rehimen 
Elizabeth Principe, nakalaya na 
Mga bakwit sa Mindanao, naghihirap 
Konsultant ng NDF, inaresto 
Drayber ng pedicab, pinaslang 
Sa ibayong dagat 
Kaguluhang etniko sa China 
Welga sa South Africa, matagumpay 
Matatagumpay na TO 
4 na sundalo patay, 7 sugatan sa labanan 
Balita 


O DONA Wwe 


me m e a RES 
hhehe OoOO 


e ka 
NN 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


E 


sa masamang sitwasyon ng karapa- 
tang-tao sa bansa. Lumalabas na 
mas masahol pa ang mga paglabag 
sa karapatang-tao ngayon kumpara 
noong panahon ng pasistang dikta- 
durang Marcos. 

Habang dumadagun- 
dong ang panawagan ng 
mamamayan na wakasan 
na ang kanyang 
paghahari, wa- 
lang tuwirang pa- 
A hayag si Arroyo 
na bababa siya sa 
pwesto pagkatapos 
ng kanyang termino. 
Pailalim na inilalatag ni- 
ya at ng kanyang 
mga anak at ali- 
. Å pures ang mga 
plano para ituloy 
#A ang cha-cha, 
ZA con-ass at iba 
pang pakana para 
mapalawig ang 

- paghahari nila 
lampas sa 2010. Itinanggi pa niya 
ang intensyong magdeklara ng ba- 
tas militar kahit nalantad na ang 
makailang ulit niyang pagtatang- 
kang gawin ito sa anyo ng pag- 
angkin ng emergency powers at ak- 
twal pang paglalabas ng ala-Marcos 
na mga pasistang dikreto at pang- 
kalahatang atas noong Pebrero 
2006. Ngunit nagbanta naman si- 
yang gamitin ang buong pasistang 
kapangyarihan ng estado kapag lu- 
makas ang mga kilos protesta at 
maging banta na ito sa patuloy ni- 
yang paghahari. 

Dahil dito ay dapat maging la- 
long mapagbantay ang mamama- 
yan sa mga hakbang na gagawin ni 
Arroyo para manatili sa kapangyari- 
han at makaligtas sa kanyang mga 
pananagutan sa bayan. Dapat pag- 
ibayuhin ng sambayanan ang kani- 
lang kapasyahan at pagsisikap para 
biguin ang mga pagsisikap ng rehi- 
men na tumagal pa sa kapangyari- 
han at patuloy na mang-api sa ma- 
mamayan. AB] 


7 


ORIA 
GA SY 
Y j W 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


Pinagtatakpang katotohanan 


umala ang palagiang krisis ng neokolonyal at malapyudal na eko- 
L nomya ng Pilipinas bunsod ng kasakiman ng rehimeng US-Arroyo at 
pagpapatupad nito ng imperyalistang patakarang “globalisasyon” 
sa siyam na taong paghahari nito. Higit pa ngayong hinahambalos ng ru- 
maragasang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista ang ekonom- 
ya ng Pilipinas. Ito ang sadyang inilingid ni Gloria Arroyo sa kanyang S0- 


NA. Kabilang sa mga sumusunod na datos ang hindi niya binanggit: 


> Bumagsak nang 2.3% ang ka- 
buuang produksyon (GDP) ng ban- 
sa noong unang kwarto ng taon. 

> Bumagsak nang 6.6% ang 
produksyon sa industriya noong 
unang kwarto ng taon. Ito na ang 
pinakamalaking pagbagsak sa sek- 
tor ng industriya sa loob ng 20 ta- 
on. Lumiit nang lumiit ang bahagi 
ng manupaktura sa kabuuang pam- 
bansang produksyon. Mula sa pina- 
kamataas na 29.1% noong 1973, 
nasa 20.2% na lamang ito noong 
2008. 

> Pinakamababa ngayon ang 
bahagi ng agrikultura (16%) sa ka- 
buuang produksyon ng bansa. 

> Pinakamataas ang tantos ng 
disempleyo sa ilalim ng rehimeng 
Arroyo. Kahit batay na lamang sa 
mga estadistika ng gubyerno, tu- 
maas mula 8.5 milyon tungong 11 
milyon ang bilang ng mga walang 
trabaho at kulang sa trabaho mula 
Enero 2001 
hanggang 
Abril 2009. 

Sa hanay 
ng mga si- 
nasabing 
may 


HP OTEP 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


trabaho, papalaki ang bilang ng 
mga may bahagyang-panahong tra- 
baho na lamang. Mula 2001 hang- 
gang 2009 ay lumobo mula 8.3 mil- 
yon tungong 14.3 milyon ang bi- 
lang ng mga may bahagyang-pana- 
hong trabaho lamang. Katumbas na 
ito ng 41% ng mga itinuturing na 
may empleyo nitong 2009. Nagka- 
roon daw ng 1.5 milyong bagong 
trabaho noong 2008, ngunit 87% 
ng mga ito ay wala o napakababa 
ang kita, kabilang na ang mga nag- 
tatrabaho nang libre para sa pamil- 
ya o nagtatrabaho “para sa sarili.” 

> Pinakamalaking bilang ng 
mga Pilipino ang nangibang-bansa 
para maghanap ng trabaho mula 
2001 hanggang 2008. Umaabot na 
ngayon sa mahigit isang milyon ka- 
tao ang lumalabas taun-taon para 
maghanap ng trabaho kumpara sa 
469,709 noong panahon ni Aquino, 
713,505 noong panahon ni Ramos 
at 839,324 noong panahon ni Es- 
trada. 

b Dumoble ang halagang dapat 
idagdag sa minimum na arawang 
sahod para mabuhay nang disente 
ang isang.anim-kataong pamilya sa 

NG ilalim ng panu- 

A nungkulan ni Arro- 
NAHE yo. Sa Metro Manila, 

: tumaas mula P252 no- 
ong 2001 tungong 
P535 noong 2008 ang 
dapat idagdag sa P382 
minimum na arawang sa- 
hod dahil P917 na 
ngayon ang kina- 
kailangan araw- 
araw para mabuhay 
nang disente ang 


pamilya ng isang manggagawa. 

> Batay sa pinakahuling mga 
estadistika ng National Statistical 
Coordination Board (NSCB), bu- 
magsak nang P20,400 ang abe- 
reyds na kita ng pamilyang Pilipino 
mula 2000 hanggang 2006. Lumaki 
mula 25.1 milyon tungong 27.6 
milyon ang bilang ng naghihirap 
na Pilipino mula 2000 hanggang 
2006. 

Ayon naman sa sarbey ng Social 
Weather Stations (SWS), pinakama- 
taas sa kasaysayan ang inabot na 
50% na antas ng karalitaan sa ban- 
sa sa ilalim ng paghahari ni Arroyo. 
Lumabas pa sa sarbey na apat na 
beses ang idinami ng mga nagugu- 
tom nitong nakaraang anim na ta- 
on. 

Bumagsak nang 3.1% ang ka- 
buuang personal at pambahay na 
konsumo ng mamamayan nitong 
unang kwarto ng 2009. Ito ang 
unang pagkakataong bumagsak ito 
sa loob ng 15 taon. 

b Mula 2000 hanggang 2008, 
lumaki nang 2.45 milyon ang bi- 
lang ng kabataang dapat nag-aaral 
pero di makapag-aral. Pinalalala pa 
ito ng walang pakundangang pag- 
taas ng mga bayarin sa paaralan. 
Sa Metro Manila, sa loob ng siyam 
na taon ng naghaharing rehimen 
ay tumaas ang singil sa matrikula 
nang 94.54% (mula sa abereyds na 
P439.59 tungong abereyds na 
P855.20 kada yunit). 

»> Mayroon na lamang ngayong 
isang doktor sa bawat 25,000 pa- 
syente. Napakalayo nito sa kasalu- 
kuyang pandaigdigang pamantayan 
na isang doktor sa bawat 600 pa- 
syente. Bukod sa binabarat ng rehi- 
men ang sweldo at mga benepisyo 
ng mga manggagawang pangkalu- 
sugan, iniengganyo pa ng nagha- 
haring rehimen ang pangingibang- 
bansa ng mga doktor at nars. 

Sa ilalim ng Health Sector Re- 
form Agenda, imbes na paghusayin 
ang kakayahan ng mga pampubli- 
kong ospital ay isinusulong ng re- 


3 


himen ang pribatisasyon at komer- 
syalisasyon ng mga ospital. Kasa- 
bay nito, pinaliit nang husto ang 
bahagi sa pambansang badyet para 
sa kalusugan ng mamamayang Pili- 
pino. 

»> Tadtad ang buong siyam na 
taong paghahari ng rehimeng US- 
Arroyo ng naglalakihang anomalya 
sa pangungurakot ng kanyang pa- 
milya at mga alipures niya. Tampok 
sa mga ito ang 514 milyong kikbak 
mula sa IMPSA-Argentina para sa 
rehabilitasyon ng isang planta ng 
kuryente noong kauupo pa lamang 
ni Arroyo: ang P1.4 bilyong kupit 
sa PEACe Bonds, ang P600-milyong 
patong sa gastos para sa President 
Diosdado Macapagal Boulevard: 
ang $200 milyong patong sa bad- 
yet para sa Northrail Project, ang 
P2.8 bilyong kurakot sa Ginintuang 
Masaganang Ani; ang nawawalang 
P4 bilyon sa Road Users” Tax; ang 
naipauna nang $41 milyon para kay 
Arroyo at kabuuang 5130 milyong 
hinihinging kikbak sa NBN-ZTE 
Broadband Project: at ang nawawa- 
la ngayong malaking bahagi ng 
P330 bilyong “Pondong Pampasi- 
kad ng Ekonomya.” 

bp Kabaligtaran ng pinagsasabi 
ni Arroyo, lumaki ang utang ng 
gubyerno nang P256.8 bilyon 
taun-taon mula nang maupo si Ar- 
royo. Ang minana niyang P2.17 
trilyong utang ng rehimeng Estrada 
ay dinoble niya at umaabot na sa 
mahigit P4.8 trilyon ngayon. Pina- 
kamalaki na ngayon ang iniluluwal 
niyang bayad-utang sa kasaysayan 
ng bansa. Mula 2001, gumugol siya 
ng P4.8 trilyong bayad-utang, 
350% mas malaki sa pinagsama-sa- 
mang ibinayad nina Aquino, Ramos 
at Estrada sa loob ng 15 taon. Nga- 
yong taon, gumagastos lamang ang 
gubyerno ng P6 kada Pilipino para 
sa edukasyon, P1 para sa kalusu- 
gan at P0.12 para sa pabahay, sa- 
mantalang P21 ang inaagaw ng re- 
himen mula sa bawat Pilipino bi- 
lang pambayad-utang. ABI 


4 


SONA ni Arroyo, hungkag 


“W alang inaasahan ang mamamayang Pilipino sa nalala- 


pit na huling SONA ni Gloria Arroyo.” Ito ang sinabi ni 
Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng NDF-Min- 
danao, sa pahayag na inilabas noong Hulyo 27. 

Binatikos ni Ka Oris ang papet, korap at marahas na rehimen ha- 
bang pinupuri ang mamamayan sa tuluy-tuloy nilang paglaban. Ani- 
ya, ang pamamaalam ng rehimen ang tangi sanang nais marinig ng 
mamamayan pero tulad ng inaasahan, walang bukambibig si Arroyo 
kundi ang mga pakana at patakarang makapagpapanatili sa kanya 
sa poder. Handa siyang gawin ang lahat, maging ang pagpapataw 
ng batas militar, ayon kay Ka Oris. 

Nanawagan si Ka Oris na paigtingin ang rebolusyonaryong paki- 
kibaka sa Mindanao at sa buong bansa laban sa mga galamay ng es- 
tado bilang kontribusyon sa pagpapatalsik kay Arroyo. 

Binatikos din ng NDF-Southern Mindanao ang SONA ni Arroyo 
bilang kahiya-hiyang pagtatangkang tabunan ang tunay na kalaga- 
yan ng bansa. Pinuri nito ang libu-libong mamamayang nagrali la- 
ban sa rehimen sa Davao City. Pinasinungalingan nito ang matatag 
na ekonomya at “matibay na panunungkulang” ipinagyayabang ni 
Arroyo na katumbas ng kanyang madugong paghahari at ang pag- 
tatangkang lokohin at pasukuin kapwa ang NDFP at Moro Islamic Li- 
beration Front (MILF) sa pamamagitan ng usapang pangkapayapa- 
an. 

Samantala, naglabas ng espesyal na pahayag ang Antonio Ner- 
io Antao Command (ANAC) ng BHB sa Southern Mindanao upang ba- 
tikusin ang pagpresenta ni Arroyo sa isang surenderi na dati uma- 
nong myembro ng komite sa naturang larangan. Ipinresenta ni Ar- 
royo ang naturang surenderi para itanghal ang kanyang mga huwad 
na programa at amnestiya. 

Ayon sa NAC, walang presyo ang kanilang paninindigan. Hindi 
kailanman makukumbinsi ang mga rebolusyonaryo na isuko ang ka- 
nilang determinasyon sa pakikibaka at komitment sa mamamayan 
nang dahil lamang sa hungkag na ilusyong nililikha ni Arroyo sa 
pagbabandera niya ng isang nagngangalang “Lea” na nagtaksil sa 
rebolusyon at mamamayan at nagpagamit kay Arroyo sa kanyang 
mga kasinungalingang iniaahon ng rehimen sa kahirapan ang ban- 
sa. 

Naglabas din ng pahayag si Ka Maria Malaya, tagapagsalita ng 
NDFP-Northern Mindanao. Binatikos niya ang kasinungalingan ni 
Arroyo kaugnay ng idineklara nitong suspensyon ng mga opensi- 
bang militar (SOMO) laban sa MILF at NDFP. Pampabango lamang ito 
at walang katotohanan, aniya. Libu-libong mamamayan ang napili- 
tang lumikas sa kanilang mga tirahan dahil sa tuluy-tuloy na pam- 
bobomba at pang-aatake sa mga komunidad ng mga Lumad at Mo- 
ro. Nagpahayag ng pakikiramay ang NDFP-NEMR sa mamamayang pi- 
nahihirapan ng mga operasyon ng AFP. Ang terorismong ito ng re- 
himen laban sa mamamayan ay bahagi ng Oplan Bantay Laya 2 na 
ipinatutupad ng rehimen at mahigpit na nilalabanan ng rebolusyo- 
naryong kilusan. AB) 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


Kaliwa't kanang protesta 
sa huling SONA ni Arroyo 


umagsa ang libu-libong mamamayan sa lansangan upang batiku- 


D sin ang huling State of the Nation Address (SONA) ni Gloria Arro- 


yo noong Hulyo 27. 


Umabot sa 15,000 ang lumahok 
sa protesta sa kahabaan ng Com- 
monwealth Ave. sa Quezon City. Pi- 
nangunahan ito ng Bagong Alyan- 
sang Makabayan (BAYAN), Kilusang 
Mayo Uno, Bayan Muna, Anakpa- 
wis, GABRIELA at iba pang progre- 
sibong organisasyon. Ang protesta 
ay tinawag na “Pambansang bigwas 
kontra con-ass ni Arroyo”. Dumalo 
rin sa pagkilos ang mga pwersa 
mula sa Southern Tagalog (ST) sa 
pangunguna ng BAYAN-ST at Pag- 
kakaisa ng Manggagawa sa Timog 
Katagalugan (PAMANTIK) na nagsi- 
mulang magmartsa noon pang Hul- 
yo 22. 

Bukod sa patuloy na paglaban 
sa nilulutong con-ass ng rehimen, 
binatikos din ng mga raliyista ang 
bigong programa ng rehimen sa 
ekonomya at serbisyong panlipu- 
nan nitong nakalipas na siyam na 
taon. Ayon kay Renato Reyes, 
pangkalahatang kalihim ng BAYAN, 
“Matatandaan si Arroyo bi- | 
lang pangulo na nagbun- 4 N 
sod ng pagtaas ng i 
presyo ng mga bili- 
hin dahil sa ipina- 
pataw na Expan- 
ded Value Added 
Tax sa langis at 
kuryente. Mata- 
tandaan din siya 
bilang pangulo 
na nagbabayad 
ng utang panlabas 
habang napakaba- 
ba ng antas ng 
serbisyong panli- 
punan para sa 
taumbayan.” 

Samantala, 
lumabas sa Batas- 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


LANA 


pi UA SY ts 


ang Pambansa ang mga kinatawan 
ng mga progresibong partido na si- 
na Satur Ocampo, Teddy Casifio at 
Neri Colmenares ng Bayan Muna, 
Liza Maza at Luzviminda Ilagan ng 
Gabriela Women's Party: Rafael Ma- 
riano at Joel Maglunsod ng Anak- 
pawis, at Raymond Palatino ng Ka- 
bataan Party. Ayon sa mga progre- 
sibong kongresista, hindi naman 
babanggitin ni Arroyo ang tunay na 
kalagayan ng bansa. Patuloy na ka- 
hirapan, kagutuman at kawalang- 
hustisya ang nararanasan ng ma- 
mamayan sa kanyang panunungku- 
lan at puro kasinungalingan la- 
mang ang kanyang ibibida sa kan- 
yang talumpati sa Kongreso. Dag- 
dag pa nila, dapat linawin ni Arro- 
yo kung ano ang kanyang tunay na 
plano pagkatapos ng 2010 at hindi 
niya dapat itago sa likod ng charter 
change ang plano niyang manatili 
sa poder. 

Naglunsad rin ng mga pagkilos 
sa iba pang lugar sa Luzon, sa Vi- 


DN 
IN 


ZING 


nad] hai Ka 


sayas at Mindanao at maging sa 
ibang mga bansa. 

Sa Luzon, pinangunahan ng 
Cordillera Peoples” Alliance ang rali 
sa People's Park sa Baguio. Naglun- 
sad rin ng pagkilos sa La Union. 
Bukod sa SONA, binatikos din dito 
ang malakihang pagmimina sa re- 
hiyong Ilocos-Cordillera. Nag-orga- 
nisa rin ng pagkilos ang United Ac- 
tion Kontra Chacha sa Santiago 
City sa Isabela. 

Isang effigy naman ni Arroyo 
ang ipinarada ng mga nakiisa sa ra- 
li sa Legazpi City sa Albay. Kasama 
sa dinaanan ng mga nagprotesta 
ang harap ng Camp Gen. Simeon 
Ola sa Legazpi. Sa Ateneo de Naga 
ay daan-daang mga estudyante ang 
nag-walk out sa kanilang mga klase 
upang makiisa sa prayer rally sa 
Plaza Quezon. Binigyan nila ng 
bagsak na grado si Arroyo sa kan- 
yang panunungkulan dahil sa bigo 
niyang pangako sa kanyang ika-si- 
yam na SONA. Tinatayang umabot 
sa 17,000 ang nakiisa sa iba't 
ibang pagkilos sa mga lalawigan ng 
Bicol. 

Sinabi naman ng Alyansa ng 
Magbubukid sa Gitnang Luzon na 
lalong lumala ang problema ng mga 
magsasaka sa kanayunan dahil sa 


mga kontra-magsasakang pataka- 
rang ipinapataw ng rehimen. Isang 
porum naman kontra sa con-ass at 
cha-cha ang inilunsad sa Holy Fa- 
mily Academy Auditorium sa Ange- 
les City sa pangunguna ng BAYAN- 
Central Luzon. Dinaluhan ito ni Fr. 
Ed Panlilio, gubernador ng Pam- 
panga. Naglunsad rin ng mga rali 
sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Bu- 
lacan, Bataan at Zambales. 

Sa Visayas, umabot sa 12,000 
ang lumahok sa pagkilos na pina- 
ngunahan ng simbahang Katoliko 
sa Bacolod City. Nagtipon sa Baco- 
lod City Public Plaza ang mga 
manggagawa, manggagawang bu- 
kid, magsasaka, mga estudyante't 
guro at mga progresibong grupo. 
Binasa nila ang isang bukas na li- 
ham ng pagtutol sa cha-cha. 


Samantala, Hulyo 26 pa lamang 
ay sinimulan na ng BAYAN-Panay 
ang lakbayan sa isla. Mula sa Mi- 
ag-ao, Iloilo nagmartsa ang mga 
magsasaka, estudyante at iba pang 
sektor habang sa sentral na bahagi 
ng lalawigan ay nagtipon sila sa 
Janiuay kasama ang mga Tuman- 
duk. Umabot sila sa 1,500 pagda- 
ting ng Iloilo City. Pinagbabalibag 
nila ng putik ang bilbord ni Arroyo 
sa kalye ng General Luna. Sa Capiz 
naman, nagkampo ang 1,000 katao 
sa Band Stand at naglunsad ng cul- 
tural rally na pinamagatang “Lak- 
bayan sang Pumuluyo” na pinangu- 
nahan ng BAYAN at Katilingban 
sang Magagmay nga Mangingisda. 
Sa Kalibo, Aklan, may 500 ang na- 
kiisa sa State of the People's Ad- 
dress. 


Dagdag-bawas sa paghirang 
ng mga National Artist 
Mao pagpaparangal sa larangan ng sining ay hindi ligtas sa 


pakikialam ng Malacañang. 


Binatikos ng mga National Artist at iba pang personahe, dalub- 


hasa at organisasyon sa kultura at sining, kabilang na ang Concer- 
ned Artists of the Philippines (CAP) at pamunuan ng Cultural Cen- 
ter of the Philippines, ang pagdagdag ni Arroyo ng mga bagong Na- 
tional Artist na hindi kasama sa mga inirekomenda ng mga hurado. 
Basta na lamang isinama ni Arroyo bilang National Artist ang direk- 
tor ng pelikula na si Carlo J. Caparas: tagapayo ni Arroyo sa kultu- 
ra at sining na si Cecile Guidote-Alvarez: fashion designer na si Pi- 
toy Moreno, at arkitektong si Francisco Mafiosa. Pinakamariin ang 
pagbatikos sa pagrerekomenda ni Guidote-Alvarez ng sarili gayong 
siya ang executive director ng National Commission for Culture and 
the Arts (NCCA), isa sa mga hurado sa pagpili ng mga National Ar- 
tist. Ayon sa mga hurado, tinanggal naman sa inihanda nilang lis- 
tahan ang kompositor na si Ramon Santos at ipinalit ni Arroyo ang 
mga manok niya. 

Sinabi ng National Artist at myembro ng NCCA na si Bienvenido 
Lumbera na kahiya-hiya at malaking insulto ang iskandalong dag- 
dag-bawas sa pagpili ng mga tataguriang National Artist. Sa kabila 
ng malakas na protesta sa pagbabago niya sa listahan, nagmamati- 
gas pa rin dito si Arroyo. 

Naglulunsad ng martsa mula sa upisina ng Cultural Center of the 
Philippines (CCP) sa Pasay City hanggang sa NCCA sa Maynila ang 
mga National Artist nitong Agosto 7 para batikusin ang panghihi- 
masok ni Gloria Arroyo. ABI 


Sa Tagbilaran City sa Bohol, 
nagprotesta ang mga kasapi ng Bo- 
holanos Against con-ass (Bacona) 
sa pampublikong parke na kanilang 
sinimulan dalawang linggo bago 
ang SONA. Isang tigil-pasada na- 
man ang inilunsad ng Nagkahiu- 
sang Draybers sa Sugbo (NADSU) sa 
Cebu City noong araw ng SONA ni 
Arroyo. Naparalisa nila ang 80% ng 
transportasyon sa syudad. Pagkata- 
pos nito ay nakiisa sila sa BAYAN- 
Central Visayas sa protesta sa Gai- 
sano Metro Colon kung saan uma- 
bot sa 1,000 ang sumama. Isang 
lakbayan naman sa Eastern Visayas 
ang inilunsad kung saan nakatipon 
ng 3,000 sa araw ng SONA sa Taclo- 
ban City. 

Sa Mindanao, nakiisa si Bukid- 
non Rep. Teofisto Guingona III at 
Joel Virador sa pagkilos sa harap 
ng Davao City Hall. Nagmartsa sila 
sa buong syudad at sinunog ang 
isang effigy sa kalagitnaan ng ta- 
lumpati ni Arroyo sa Maynila. Ayon 
sa Union of People's Lawyers in 
Mindanao, sa panunungkulan ni Ar- 
royo lumobo nang husto ang utang 
ng bansa. Taliwas ito sa kanyang 
ipinagyayabang na nabawasan ito 
dahil sa mga remitans ng mga mi- 
granteng manggagawa. Sa Cagayan 
de Oro City, naglunsad ng State of 
the People's Address (SOPA) ang 
BAYAN-Northeast Mindanao bilang 
pantapat sa mga kasinungalingan 
sa SONA ng rehimen. Binatikos din 
nila ang karahasan ng rehimen sa 
mga maralita sa mga lunsod sa re- 
hiyon bunsod ng sunud-sunod na 
demolisyon sa palengke ng Agora 
at Cogon at sa komunidad sa La- 
pasan. Sa Butuan at Tandag City, 
isang motorcade at rali ang inilun- 
sad at isang torch parade naman 
ang isinagawa sa Dipolog City. Na- 
nguna naman ang BAYAN sa isang 
rali sa Iligan City. 

Sa Hongkong, pinangunahan ng 
MIGRANTE at United Filipinos in HK 
(UNIFIL) ang rali sa konsulada ng 
Pilipinas sa syudad. Binalaan nila 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


ang mga kongresista na pabor sa con-ass ni Arroyo na 
hindi sila tatanggap ng suporta mula sa mga pamilya 
ng mga migranteng manggagawa. Sa New Zealand, 
umakyat naman sa bundok ng Ruapehu ang mga kasa- 
pi ng Migrante-Aotereoa at doo'y naglunsad ng pro- 
testa bilang simbolo ng kanilang pagtutol na baguhin 
ang saligang batas ng Pilipinas. 

Sa US, pinangunahan ng BAYAN-USA ang mga pag- 
kilos sa iba't ibang lugar dito. Naglunsad ng piket ang 
mga Pilipino-Amerikano sa embahada ng US sa Was- 
hington, DC. Dinala nila ang isyu kay Melissa Roxas at 
sinabing si Arroyo ang may pakana ng mga pagdukot 
at iba pang paglabag sa karapatang-tao sa Pilipinas. 
Sa New York City, naglunsad naman ng Real State of 
the Nation Address ang GABRIELA-USA. Panauhin nila 
si Sr. Mary John Mananzan ng Association of Major Re- 
ligious Superiors in the Philippines (AMRSP). Sa Los 


Pagbisita ni Arroyo sa US 
Pagtitibay 
ng katayuang papet 


Angeles, isinadula ang pagdukot kay Melissa Roxas, 
habang panawagan din ang pagbasura sa Visiting For- 
ces Agreement. Naglunsad naman ng tahimik na pag- 
poprotesta ang Anakbayan sa New Jersey. 

Isang People's SONA naman ang isinagawa ng BA- 
YAN-Canada sa Montreal bilang protesta sa SONA ni 
Arroyo. Ilang araw ang kanilang aktibidad na kinabi- 
bilangan ng mga porum at rali. Mayroon ding mga 
pagkilos sa Ottawa, Toronto at Vancouver. 

Sa Saudi Arabia, isang press conference ang isina- 
gawa ng Migrante noong Hulyo 27. Panawagan nila 
ang “tao, hindi con-ass” at “Wakasan ang pang-aalipin 
at panloloko ni GMA sa mga OFW". 

Kinundena naman ng Migrante-Netherlands ang 
huling SONA ni Arroyo. Sinabi pa nila na “parami nang 
parami ang umaalis sa bansa dahil walang trabahong 
makuha sa Pilipinas.” [AB] 


Obama noong Hulyo 30 sa Washington D.C. ay katu- 


N ng pagbisita ni Gloria Arroyo kay US President Barack 
paran ng malaon nang pangarap at paghahabol ni Ar- 


royo na magkaroon ng pagkakataong makausap o malitratuhan 
man lamang kasama ang bagong pangulo ng US. Ito'y para maka- 
kuha siya ng kahit gahiblang suporta ng US para sa kanyang lub- 
ha nang kinamumuhian at hiwalay na rehimen, at mapagtibay 
ang katayuan niya bilang punong papet ng US sa Pilipinas. 


Tulad ng inaasahan ay lalo la- 
mang pinatingkad ng pagbisita ni 
Arroyo sa US ang pagpapakatuta 
niya sa bagong amo. Tulad ng ma- 
tapat na tuta, tinanggap niya ang 
atas na maging tagapamagitan daw 
ng US at iba pang bansa sa South- 
east at East Asia. Utos ng amo na 
magsilbi siyang tagapamandila ng 
pusisyon ng US, taliwas sa tindig 
ng ibang bansa sa rehiyon. 

Pinagtibay din ng atas ni Oba- 
ma ang patuloy na pagiging “ikala- 
wang larangan” ng Pilipinas sa 
pandaigdigang “gera laban sa tero- 
rismo.” Sa gayon, pinagtibay nito 
ang permanente nang pagbabase at 
maging ang tuwiran at di tuwirang 
paglahok ng mga tropang Amerika- 
no sa mga operasyong militar sa 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


bansa, gayundin ang makai- 
sang panig at mapang-aping Vi- 
siting Forces Agreement. 

Lantad na lantad at kahiya-hiya 
ang kinalabasan ni Arroyo bilang 
nangangayupapang utusan ng US 
sa rehiyon. Nilunok lamang ito ni 
Arroyo kapalit ng di pagbanggit ni 
Obama sa publiko ng anuman hing- 
gil sa mga akusasyon ng pandara- 
has, korapsyon at panlilinlang ng 
papet na rehimen sa mamamayang 
Pilipino. Sarilinan na lamang nag- 
usap ang dalawa tungkol sa sikreto 
at mas maseselan pang mga usapin 
at kutsabahan. 

Sa desperasyon na makuha ang 
basbas ng amo para sa pagpapatu- 
loy ng paghahari ni Arroyo, tiyak 
na marami pang ipinangakong kon- 


sesyon ang papet na presidente na 
ibayong makapagpapalakas sa ka- 
tayuan sa ekonomya, pulitika at 
militar ng US sa Pilipinas. At tiyak 
na sinagpang ng US ang bulnerabi- 
lidad ni Arroyo ngayon para pigain 
mula sa kanya ang lahat ng benta- 
heng pwedeng makuha para sa US. 
Kabilang dito ang pagpapahintulot 
ng 100% pag-aari ng mga dayuhan 
ng lupa at mga estratehikong ne- 
gosyo sa bansa. 

Wala itong ibang idudulot kun- 
di ibayong pinsala sa mamamayan, 
kasarinlan, ekonomya at pamban- 
sang patrimonya ng Pilipinas. ABI 


7 


Anang NDFP, nang maging pre- 
sidente si Aquino, isa sa mga una 
niyang ginawa ang pagpapalaya sa 
daan-daang detenidong pulitikal, 
kabilang na si Professor Sison. Ito 
ay pagtupad sa kanyang pangako 
nang siya ay mangampanya sa pag- 
kapresidente. Ani Jalandoni, ang 
pagpapalaya ni Aquino sa daan-da- 
ang mga detenidong pulitikal ang 


NDFP, nagpugay kay Aquino 


agbigay-pugay ang National Democratic Front of the Philippines 
N (NDFP) kay dating Pres. Corazon Aquino na pumanaw noong Agos- 


to 1. Anito, ang yumaong pangulo ay bantog na personahe ng an- 
tipasistang alyansa laban sa diktadurang Marcos, laluna matapos patayin 
ang kanyang asawa, si dating Sen. Benigno Aquino Jr. Lantaran niyang 
binatikos ang suporta ng US sa pasistang diktadurang Marcos kapalit ng 
pagpapalakas sa interes sa ekonomya ng US sa bansa at pagpapatuloy ng 


mga base militar nito. 

Ang pahayag ay nilagdaan nina 
Prof. Jose Ma. Sison, pangunahing 
konsultant ng NDFP: Luis Jalandoni 
at Fidel Agcaoili, tagapangulo at 
pangalawang tagapangulo ng NDFP 
Negotiating Panel: at mga kagawad 
nitong sina sina Juliet de Lima-Si- 


son, Coni Ledesma at Asterio Pali- 
ma. Lumagda rin ang iba pang mga 
konsultant ng NDFP na sina Vicen- 
te Ladlad, Rafael Baylosis, Randall 
Echanis, Danilo Borjal at Elizabeth 
Principe at pangunahing abugado 
ng NDFP na si Romeo Capulong. 


Mga maniobrang hindi umuubra 


we pa ring tigil si Gloria Arroyo sa kasusubok ng mga paraan 
para makapagpalawig sa poder lagpas sa 2010. Naisip niyang 
pamunuan ang isang "gubyernong pantransisyon," at niligawan pa 
niya ang mga kritiko para suportahan ang kanyang pakana. 

Naiulat kamakailan na kinausap ni National Security Adviser 
Norberto Gonzales sina Bishop Antonio Tobias ng Novaliches at 
Chief Justice Reynato Puno ng Korte Suprema para hingin umano 
ang kanilang opinyon at himukin sila sa naturang plano. Para ma- 
engganyo ang obispo at ang punong mahistrado na suportahan ito, 
inalok din sila ng pusisyon sa isang “konsehong pantransisyon.” 
Ang konseho, na itatayo para umano pangasiwaan ang pagbabago 
sa konstitusyon bago ang eleksyon sa 2010, ay pamumunuan ni Ar- 
royo sa pagtatapos ng kanyang termino sa Hulyo 2010 sakaling di 
pa agad maipatupad ang cha-cha. Kapag nailatag na ang mga pag- 
babago sa konstitusyon na magbibigay-daan sa panunungkulan ni 
Arroyo bilang punong ministro sa ilalim ng sistemang parlamentar- 
yo, mangangahulugan ito ng walang puknat na paghahari ni Arro- 
yo. 

Sinalubong ng malawak na pagtutol ang pakanang ito, na ina- 
amin mismo ni Gonzales na hindi pinahihintulutan ng saligang ba- 
tas ng reaksyunaryong gubyerno. Gagamit si Arroyo ng pwersang 
militar para supilin ang anumang pagtutol. 

Ang namumuong posibilidad ng ibayong panunupil-militar ang 
nag-udyok kay Avelino Cruz, dating kalihim sa depensa ni Arroyo, 
na manawagan kamakailan sa mga elemento ng AFP na suwayin ang 
mga iligal na utos. Si Cruz ay isa sa mga myembro ng gabinete na 
tumutol sa plano ni Arroyo noong 2006 na magpataw ng batas mi- 
litar matapos ang deklarasyon ng state of emergency. 

Maagang nalalantad at agad sinasalubong ng malalakas na 
batikos kaya't nauuntol ang mga marumi at marahas na planong ito 
nina Arroyo. ABI 


pinakakahanga-hanga niyang na- 
gawa. Mainam aniyang halimbawa 
ito ng pagtupad sa komitment at 
pagpapakita ng kagandahang-loob. 
Idinagdag niya na hindi ito nakiki- 
ta sa administrasyon ni Gloria Arro- 
yo. 

Nailunsad din sa ilalim ng pa- 
nunungkulan ni Aquino ang usa- 
pang pangkapayapaan subalit nati- 
gil ito nang walang pakundangang 
pagbabarilin ng militar at pulisya 
ang mga magsasakang naggigiit ng 
reporma sa lupa noong Enero 22, 
1987 sa Mendiola. 

Itinaguyod din ni Aquino ang 
pagbalangkas ng bagong konstitu- 
syon para palitan ang saligang ba- 
tas na binuo sa ilalim ng diktadura. 
Ayon sa NDFP, bagamat may mga 
probisyon ang konstitusyon ng 
1987 na nagamit laban sa pagpa- 
patupad ng tunay na repormang 
agraryo sa bansa, mayroon itong 
mga probisyong nagtataguyod sa 
karapatang-tao, nagrerenda sa 
pagpapataw ng batas militar, nag- 
papanatili ng ilang restriksyon la- 
ban sa dayuhang pamumuhunan at 
nagbabawal ng mga base militar, 
dayuhang tropa at armas nukleyar 
sa bansa. 

Nilabanan din ni Aquino ang 
mga anti-demokratikong patakaran 
at hakbangin ng mga sumunod sa 
kanya bilang presidente, mula kay 
Fidel Ramos hanggang kina Joseph 
Estrada at Gloria Arroyo, at nakiisa 
siya sa mga patriyotiko at progresi- 
bong pwersa sa mga kilos protesta. 
Kahit malala na ang kanyang ka- 
ramdamang kanser, matinding bi- 
natikos ni Aquino ang balaking 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


constituent assembly (con-ass) na iginigiit ni Arroyo at 
mga alipures nito. Aniya, kahiya-hiyang pang-aabuso 


ito sa poder. 


Samantala, sa isang panayam, sinabi nina Profes- 
sor Sison at asawa niyang si Juliet de Lima na naging 
malapit sila at ang mag-asawang Aquino dahil sa pag- 
laban nila sa diktadurang Marcos. Ani Sison, halos da- 
lawang taong nilabanan ni Aquino ang paggigiit ng 


militar na kanselahin ang kanyang pasaporte. Nang 
hindi na ito mapigilan ni Aquino dahil sa tindi ng mga 


banta ng militar laban sa kanyang rehimen, pinaabu- 


syon. 


tan niya si Sison na mas magiging ligtas siya kung sa 
labas na lamang siya ng bansa maninirahan. Bagamat 
kinailangang batikusin ni Sison si Aquino sa publiko 
para rito, hindi nawala ang kanilang mabuting rela- 


ABI 


Daan-daang libo, nakipaglibing kay Aquino 


D 


aan-daang libo hanggang milyong katao ang nakidalamhati nang 
ihatid sa huling hantungan si dating Pres. Corazon Aquino nitong 
Agosto 5. Di alintana ng mga tao ang pagbuhos ng ulan nang 


maghintay sila sa mga kalsadang dinaanan ng mga labi ni Aquino mula 
Manila Cathedral tungong Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ito na 


ang pinakamalaking pagtitipon ng 
ang EDSA 2 noong 2001. 

Hindi lamang pakikidalamhati 
sa pamilya ng yumaong dating pa- 
ngulo ang nagbunsod ng malawa- 
kang pagtitipon. Bukod sa pagpu- 
pugay kay Aquino, bukambibig ng 
mamamayang humugos sa lansa- 
ngan ang panawagang “Tuloy ang 
laban!” Ayon sa mga 
progresibong organisa- 
syong sumama sa martsa 
at iba pang kasabay na 
pagkilos, muling nabu- 
hay ang makasaysayang 
pagkakaisa at pakikibaka 
ng mamamayan sa EDSA 
di lamang para makida- 
lamhati sa pagkamatay 
ni Aquino, kundi dahil kailangan pa 
ring magbigkis ang mamamayan 
para lutasin ang malubhang kahira- 
pan, kawalan ng katarungan, at 
paghahari ng kasakiman. 

Kinilala nila ang mahalagang 
papel at pagiging simbolo ni Cory 
sa paglaban sa pasistang diktadura 
noong panahon ni Marcos. Kahit 
nawala na siya sa pwesto, ipinag- 
patuloy niya ang paglaban sa pan- 
daraya sa eleksyon, korapsyon, 
pagkabangkarote, karahasan at 
pang-aabuso sa kapangyarihan. 
Hanggang sa mga huling araw niya, 
mariin niyang tinuligsa ang mga 
katiwalian, paglabag sa karapatang 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


nagkakaisang mamamayan matapos 


sibil ng mamamayan at pakanang 
cha-cha. Magiit siyang nanawagan 
sa pagbibitiw ni Arroyo at pagpa- 
patuloy ng paglaban ng mamama- 
yan sa kasakiman sa yaman at ka- 
pangyarihan ng isang nagnanais na 
higitan pa si Marcos. 

- Hindi maikakaila na 
malaking sampal sa rehi- 
meng Arroyo ang mala- 
wakang pakikiramay at 
pagpapakita ng suporta 
ng mamamayan nang 
mamatay si Aquino dahil 
sa matingkad na papel 
ng dating pangulo sa 
alyansang anti-Arroyo. 
Bumwelta sa pangkating Arroyo 
ang nakaiinsulto nitong pagbawi sa 
mga badigard ni Aquino noong 
Hunyo matapos basahin sa isang 
malaking rali ang pahayag ni Aqui- 
no na bumabatikos sa administra- 
syon. Nagkumahog si Arroyo na bu- 
mawi sa pamamagitan ng pag-alok 
ng state funeral para kay Aquino, 
pero tinanggihan ito ng pamilya. 
Hindi rin nila binigyan ng anumang 
papel si Arroyo sa lamay at paglili- 
bing. 

Gayunpaman, para magpakit- 
ang-tao ay bumisita pa rin si Arro- 
yo sa lamay noong madaling araw 
ng Agosto 5. Sadya niyang inanta- 


la ang kanyang pag-alis sa US at 
itinaon sa madaling araw ang pag- 
balik niya sa Pilipinas para kakaun- 
ti lamang ang bilang ng mga taong 
madadatnan niya sa burol. Nabalot 
ng matinding tensyon ang lamay 
nang dumating siya, lalupa't napa- 
katindi ng galit sa kasalukuyang 
rehimen ng mga naroroon at masa- 
ma ang tingin nila sa pangkat nina 
Arroyo. Pitong minuto lamang ang 
itinagal ni Arroyo sa loob ng Mani- 
la Cathedral sa tindi ng takot niya 
sa mga nakikiramay. 

Kabado ngayon sina Arroyo da- 
hil ang laki ng bilang ng mga naki- 
paglibing kay Aquino ay palatanda- 
an na may kakayahan ang mama- 
mayang maglunsad ng malawakang 
pag-aalsa kapag ipinagpilitan ni- 
lang iratsada ang cha-cha para ma- 
natili sa poder. 

Para madisimula ang pampuliti- 
kang kahulugan at banta sa kan- 
yang rehimen ng malaking bilang 
ng humugos sa kalsada at nagpaha- 
yag ng mga saloobin, inatasan ng 
Malacañang ang PNP na paliitin 
ang iniuulat nitong bilang ng mga 
lumahok at sumalubong sa martsa. 

Sa harap ng pagkaganid sa ka- 
pangyarihan ni Arroyo na halos wa- 
la nang pinag-iba sa diktador na si 
Marcos, nagbabadya ngayon ang 
pag-ulit ng mga pangyayari noong 
1983 hanggang 1986. Naipamalas 
ng milyong dumagsa sa burol, sa 
lansangan at sa paglibing kay Cory 
Aquino na taglay pa rin ng mama- 
mayan ang gayong lakas at kakaya- 
han. ABI 


9 


Fraiz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Melissa Roxas, palaban sa rehimen 


grupong pangkulturang Habi Arts sa Los Angeles, California noong 
Hulyo 20 upang pangatawanan at ipursige ang pagsasampa ng 
mga kaso laban sa mga dumukot at nagpahirap sa kanya at dalawa niyang 
kasama. Dumalo siya sa pagdinig ng Court of Appeals hinggil sa petisyon 
niya para sa writ of amparo. Tumestigo rin siya sa Commission on Human 
Rights (CHR) at sa Committee on Human Rights ng House of Represent- 


B umalik na sa bansa si Melissa Roxas, myembro ng BAYAN-USA at 


atives hinggil sa pagdukot at pagtortyur sa kanya. 


Tinangkang sirain ng rehimen 
ang kredibilidad ng aktibistang Pi- 
lipino-Amerikano gamit ang kila- 
lang berdugong si Jovito Palparan 
at anti-komunistang lider vigilante 
na si Pastor Alcover Jr. 

Pinalalabas nina Palparan at Al- 
cover na ang BHB ang dumukot kay 
Roxas dahil umano sa kagustuhan 
niyang umalis na sa rebolusyonar- 
yong kilusan. Nakipagkoro pa sa 
kanila ang mga pinuno at taga- 
pagsalita ng AFP. Naghabi sila ng 
istorya at nagpakita pa ng mga 
bidyo at litrato na magpapatunay 
daw dito. Itinatanggi ni Roxas na 
siya ang nasa nasabing mga bidyo 
at litrato. 

Binibigyang katwiran pa nina 
Palparan at Alcover ang pagdukot 
at pagpapahirap kay Roxas dahil 
kasapi naman umano siya ng kilu- 
sang komunista. Sa katawa-tawang 
iskrip ng dalawang sira-ulo, nais 
lamang daw ni Roxas na hiyain ang 
rehimen ni Gloria Arroyo. 

Mariing itinanggi ni Roxas ang 
mga kabulastugan ng dalawa. 

Ang gawa-gawang mga kwento 
nina Palparan at Alcover ay kakoro 
ng mga pahayag ng Malacañang at 
ng AFP nang unang pumutok ang 
balita hinggil sa pagdukot at pag- 
tortyur kay Roxas. Gawa-gawa lang 
niya umano ang kwento. Pinati- 
tingkad din nito ang malaon nang 
gawi sa ilalim ng rehimeng Arroyo 
na paghuhugas-kamay nila sa mga 
pagdukot, pagtortyur at pagpatay 
sa napakaraming aktibista, pagbu- 


10 


bunton ng sisi sa mga biktima mis- 
mo at pagbaling ng akusasyon sa 
Partido Komunista ng Pilipinas at 
BHB. 

Sinabi naman ni Atty. Leila de 
Lima, tagapangulo ng CHR na kung 
totoo man na si Roxas ang nasa 
bidyo, ang pangunahing usapin ay 
ang pagdukot at pagtortyur sa kan- 
ya at hindi ang kanyang kinasasa- 
nibang mga organisasyong pampu- 
litika. 

Sa kabila ng mga pagtatangka 
ng rehimeng Arroyo na siraan siya 


at busalan, nananatiling matatag 
si Roxas sa kanyang desisyong sa- 
bihin ang katotohanan at kamtin 
ang katarungan para sa kanya at 
iba pang mga biktima ng paglabag 
sa karapatang-tao. 

Nakapagsampa na rin ng kaso si 
Roxas laban kay Gloria Arroyo sa US 
State Department at sa upisina ni 
Prof. Manfred Nowak, United Na- 
tions Special Rapporteur on Tor- 
ture. AB] 


Elizabeth Principe, nakalaya na 


atapos ang halos 18 buwan ng pagkakakulong bilang deteni- 
dong pulitikal, nakalaya na si Elizabeth Principe, konsultant ng 


National Democratic Front of the Philippines matapos ibasura ng 
Regional Trial Court sa Nueva Vizcaya ang pinakahuling kaso laban 
sa kanya. Bago ito ay naibasura na rin ang lahat ng iba pa niyang 
kaso. 

Hulyo 21, alas-4:25 ng hapon nang ilabas si Principe mula sa 
PNP Custodial Center sa Camp Crame. Noong araw ding iyon, nag- 
lunsad muna siya ng hunger strike kasama sina Randall Echanis, 
Eduardo Serrano, Eduardo Sarmiento, Prospero Agudo at iba pang 
detenidong pulitikal. Kasabay nito ay naglunsad ng piket ang kani- 
lang mga tagasuporta. 

Pinilit ng AFP na pigilan ang paglaya ni Principe subalit dahil 
sa matinding presyur ng mga nagpoprotesta sa labas at sa kautusan 
ng korte ay wala na itong nagawa. Paglabas niya, sinalubong siya 
ng kanyang anak na si Lorena Santos, Gabriela Women's Party Rep. 
Liza Maza at mga progresibong grupo. 

Sinabi ni Principe na utang na loob niya sa sambayanang Pili- 
pino ang kanyang paglaya at hindi sa rehimen ni Arroyo. Muli si- 
yang makikiisa sa laban ng sambayanan para patalsikin si Arroyo. 
Hiniling din niya na palayain na ang iba pang mga detenidong pu- 
litikal na nakakulong pa rin sa kasalukuyan. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


ii 


Mga bakwit sa Mindanao, naghihirap 


kan sa mga evacuation center ng Central Mindanao. Karamihan sa 


Me humigit-kumulang 250,000 mamamayang Moro na nagsisiksi- 


mga bakwit ay nakatigil sa Maguindanao at North Cotabato. 


Napipilitan silang magsiksikan 
doon dahil hindi pa sila makauwi 
nang ligtas bunsod ng nagpapatu- 
loy na mga labanan sa pagitan ng 
mga pwersa ng gubyerno at MILF 
sa 109 barangay ng Maguindanao 
at North Cotabato. 

Ito ang inilahad sa “State of 
Bakwit Address” (SOBA) na binasa 
sa isang porum na inilunsad noong 
Hulyo 23 sa Notre Dame University 
Gym sa Cotabato City. Ang porum 
ay dinaluhan ng mga propesyunal, 
estudyante, kinatawan ng mga or- 
ganisasyon ng mamamayan at mga 
bakwit. 

Mula nang sumiklab ang mga 
labanan noong Agosto 2008, uma- 
bot na sa 157,584 pamilya o 
756,544 katao ang kabuuang bi- 
lang ng mga lumikas mula sa kani- 
lang mga barangay sa North Cota- 
bato, Maguindanao at Lanao del 
Norte, ayon sa National Disaster 
Coordinating Council. 

Ito na ang pinakamalaking bi- 
lang ng mga bakwit sa buong mun- 
do noong 2008. 

Kahit nasa mga evacuation cen- 
ter na ay patuloy ang paghihirap 
ng mga bakwit. Isang dalawang bu- 
wang gulang na sanggol ang naiu- 
lat na namatay dahil sa malnutri- 
syon nito lamang Hunyo 20. Malub- 
ha namang nasugatan ang isang 6- 
taong gulang na bata dahil sa wa- 
lang pakundangang pagmomortar 
ng militar sa evacuation center sa 
Barangay Libutan, Mamasapano, 
Maguindanao noong Hunyo 15. 

Noong Mayo 7, tatlong bakwit 
sa Datu Piang na nagngangalang 
Law Mahmud, 32: Kaharudin Tasil, 
26: at Harudin Melen, 28 ang bigla 
na lamang dinukot nang magpunta 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


sila sa kanugnog na bayan ng Datu 
Saudi Ampatuan para kunin ang 
suplay ng pagkain mula sa Interna- 
tional Committee of the Red Cross 
(ICRC) para sa kanilang evacuation 
center. Ito'y dahil hinarang ng mi- 
litar ang komboy ng ICRC. Ang 


bangkay ni Law ay natagpuang lu- 
mulutang sa Pulangi River noong 
umaga ng Mayo 12. Hindi pa nata- 
tagpuan sina Kaharudin at Haru- 
din. 

Marami rin sa mga bakwit ang 
biktima ng panununog ng militar 
sa kanilang mga bahay at pangwa- 
wasak sa kanilang mga ari-arian at 
bukirin. [AB 


Konsultant ng NDFP, inaresto 


ilang araw pa lamang mula nang ibalik ng rehimeng Arroyo ang 

bisa ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JA- 
SIG) ay iligal na inaresto ng mga elemento ng militar at pulisya ang 
konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) 
na si Alfredo Mapano mga alas-2 ng madaling araw noong Agosto 1 
sa Cagayan de Oro City. Si Mapano na inaakusahang kalihim ng 
North Central Mindanao Region, ay sinampahan ng walong gawa-ga- 


wang kasong kriminal. 


Ayon sa mga ulat, si Mapano ay nakipagkita sa kanyang asawa 
at mga anak at makikipagkonsultasyon sa iba pang lider at myem- 
bro ng NDFP Negotiating Panel kaugnay ng gaganaping pormal na 
usapang pangkapayapaan nang siya ay arestuhin. 

Sa isang pahayag, mariing binatikos ng Partido Komunista ng 
Pilipinas (PKP) ang iligal na pag-aresto kay Mapano. Anito, dapat 
igalang ng gubyernong Arroyo, militar at pulisya ang sarili nilang 
mga pangako at kagyat na palayain si Mapano. Ang pag-aresto sa 
kanya ay sampal sa prosesong pangkapayapaan at ang kanyang pa- 
tuloy na detensyon ay pagkutya sa muling pagbuhay sa pormal na 
usapang pangkapayapaan, dagdag ng PKP. 


Drayber ng pedicab, pinaslang 


B inaril at napatay ng isang sundalo ang isang drayber ng pedicab 
sa Aglipay, Quirino noong Hulyo 27. Nakilala ang salarin na si 
PFC Ariel Ayahao, elemento ng Military Intelligence Group (MIG) ng 
Philippine Army. Ang biktima ay si Albert Domingo. 

Ayon sa mga nakasaksi, galing sa pista ng bayan ang elemento 
ng MIG at nakasakay sa kanyang motorsiklo. Nagkataong nakaha- 
rang sa daan ang pedicab ng biktima na nasa labas ng munisipyo ng 
Aglipay. Nagkasagutan ang dalawa at bigla na lamang bumunot ang 
sundalo ng kanyang pistolang kalibre .45 at pinagbabaril ang dray- 


ber sa kanyang leeg. 


11 


KP SA IBAYONG DAGAT 


Kaguluhang etniko sa China 


itong Hulyo 15, umabot na sa 192 ang napatay sa mag-iisang bu- 
Ne kaguluhang etniko sa syudad ng Urumqi sa prubinsyang 


Xinjiang, China, ayon sa Xinhua, ahensyang pambalitaan ng gub- 
yerno. Mahigit 1,600 naman ang nasugatan at 74 sa kanila ay nasa ma- 


lubhang kalagayan. 

Mahigit 700 ang inaresto at iki- 
nulong, ayon din sa ahensya. Ayon 
sa mga lokal na residente, walang 
pagtatanging sinusuyod ng mga 
pulis ang mga komunidad ng mga 
Uighur, pambansang minorya na 
bumubuo ng kalakhan ng popula- 
syon sa prubinsya. Ikinagagalit din 
nila ang pagpapasara ng gubyerno 
sa mga moske sa syudad noong 
Hulyo 10, Byernes, araw ng pagda- 
rasal para sa mga Muslim na Uig- 
hur. 

Hindi napigil ng 20,000 pulis at 
sundalong ipinakat doon ang pag- 
kalat ng kaguluhan sa buong rehi- 
yon kung saan may malaon nang 
mga tunggaliang etniko na pana- 
panahong humahantong sa karaha- 
san. 

Ang kasalukuyang gulo ay ibi- 
nunsod ng isang away sa pagitan 
ng mga manggagawang Uighur at 
Han (mayoryang grupong etniko) 
sa prubinsya ng Guangdong, may 
3,200 kilometro mula sa Xinjiang. 
Ang pagkamatay ng dalawang Uig- 
hur sa naturang insidente ay nag- 
pakulo ng galit sa hanay ng mga 
pamayanang Uighur. 

Mula sa isang maliit na pagtiti- 
pon noong Hulyo 5 para ipagluksa 
ang mga namatay, mabilis na ku- 
malat ang protesta sa buong syu- 
dad. Sumiklab ang ilang insidente 
ng karahasan sa pagitan ng mga 
Uighur at Han sa syudad. Agad na 
nagpadala ang gubyernong Tsino 
ng mga sundalo at pulis para supi- 
lin ang gulo na ibinibintang nito sa 
mga grupong umano'y “sinanay ng 
mga dayuhang terorista kabilang 
ang al Qaeda.” 


12 


Ang Xinjiang ay idineklarang 
autonomous na prubinsya nang 
magtagumpay ang rebolusyong Tsi- 
no noong 1949. Sa pamumuno ng 
Partido Komunista, nalutas noon 
ang mahigit 200 taong diskrimina- 
syon laban sa mga Uighur at nag- 
kamit ng makabuluhang pag-unlad 
ang prubinsya. 

Ngunit nitong nakaraang 20-30 
taon, muling kumulo ang mga 
tunggaliang etniko dahil sa pag- 
dagsa roon ng mga Han na napabu- 
ran sa pagkakaroon ng empleyo da- 
hil sa higit nilang kasanayang tek- 
nikal at pagkabihasa sa wikang Tsi- 
no. Sa ilalim ng rebisyunistang pa- 


mumuno, nawasak ang dating pag- 
kakasundo ng mga Han at Uighur 
na naipundar sa proletaryong esta- 
do noon. ABI 


Welga sa South Africa, matagumpay 


atagumpay ang inilunsad na welga ng mga manggagawa sa 
South Africa nitong nakalipas na linggo ng Hulyo matapos ma- 
kamit ang dagdag-sahod na kanilang hinihiling. 

Umabot sa 150,000 manggagawa ang nakiisa sa welgang tuma- 
gal nang ilang linggo at nakapagpahinto sa operasyon ng mga mu- 
nisipyo, bus at tren sa iba't ibang lugar. Maging ang mga lokal na 
pulis ay nakiisa sa nasabing welga. 

Nauna rito, nagwelga ang mga manggagawa sa konstruksyon ng 
stadium para sa 2010 FIFA World Cup noong unang linggo ng Hul- 
yo. Umabot sa 70,000 manggagawa ang nakiisa at naggiit ng dag- 
dag na sahod. Samantala, binuwag naman ng mga pulis ang hanay 
ng mga nagwewelga sa Thokoza, Ekurhuleni at sa prubinsya ng Lim- 
popo sa pamamagitan ng paggamit ng mga rubber bullet (balang 
yari o balot sa goma). Mahigit 200 demonstrador naman ang inares- 
to sa prubinsya ng Mpumalanga. Pangunahin namang hiling ng mga 
residente sa iba't ibang komunidad ang maayos na pabahay, kuryen- 


te at patubig. 


Napilitan si South African President Jacob Zuma na pirmahan 
ang kautusang nagbibigay ng 13% dagdag-sahod sa mga mangga- 
gawa ng mga munisipyo. Pumayag na rin ang mga manggagawa sa 
industriya ng langis sa 9.5% dagdag-sahod. ABI 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


Kr MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Apat na sundalo patay, 
7 sugatan sa mga labanan 


Ara na sundalo ang napatay at pito ang nasugatan sa 
dalawang magkahiwalay na taktikal na opensibang ini- 
lunsad ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB) noong huling linggo ng Hulyo. 

Sa Sityo Narra, Barangay Lumiad, Paquibato District, 
Davao City, dalawang sundalo ang napatay at limang iba 
pa ang nasugatan nang tambangan ng mga gerilya ng Pu- 
lang Bagani Command 1 ng BHB ang sinasakyan ng mga 
tropa ng 5th Scout Ranger Company-Philippine Army no- 
ong Hulyo 27. 

Bago ito, dalawang tropa naman ng 23rd IB ang nasu- 
gatan nang lusubin ng mga Pulang mandirigma ng Lara- 
ngan 4A ng North Central Mindanao Region ang detats- 
ment nito sa Barangay Balongagan, Las Nieves, Agusan del 
Norte noong Hulyo 25. Tumagal nang sampung minuto ang 
naturang reyd. 

Samantala, pinabulaanan ng Alejandro Lanaja Com- 
mand (ALC) ng BHB ang mga paratang ng AFP na sadyang 
pinaulanan ng bala sa isang ambus ang dalawang sundalo 
ng 3rd Special Forces Battalion (SFB) sa Sityo Moria, Ba- 
rangay Banlag, Monkayo, Compostela Valley nitong Hulyo 
23. Sinabi pa ng AFP na hindi raw armado ang mga sunda- 
lo at naroon sila para sa isang “proyektong pangkaunla- 
ran.” 

Ayon sa ALC, nasa gitna ng matinding operasyong mi- 
litar noon ang 3rd SFB. Papalapit noon sa tsekpoynt ng 
BHB ang dalawang sundalo sakay ng motorsiklong mina- 
maneho ng sibilyan. Binunot ng mga tropa ang kanilang 
mga pistolang kal .45 at pinaputukan ang mga Pulang 
mandirigma kaya napilitan ang 
mga gerilyang magpaputok 
din. Kasamang napatay ang 
sibilyang drayber ng motor- 
siklo na ginamit na 
panangga ng mga 
sundalo. Pumutok 
naman ang grana- 
dang dala-dala 
ng mga sunda- 
lo at tina- 
maan ng 
m g a 
shrapnel 
ang mga 
tropa at 
isang gerilya. [E 


ANG BAYAN Agosto 7, 2009 


N BALITA | 


Pagpapababa ng presyo ng gamot, 
hinaharang ni Arroyo 


MARIING binatikos ng mga progresibong orga- 
nisasyon at ng oposisyon ang pakitang-tao na 
pag-uutos ni Arroyo para pababain ang presyo 
ng mga gamot. Ipinagmalaki ni Gloria Arroyo 
sa kanyang State of the Nation Address (SONA) 
na pinirmahan na niya ang Executive Order 821 
o ang Maximum Retail Price para sa mga gamot 
para maibababa umano nang 50% ang mga pre- 
syo ng lima sa 21 pangunahing gamot na tinu- 
koy ng Department of Health. Ito'y matapos 
pumayag ang mga multinasyunal na kumpanya 
ng gamot na ibaba nang kusa nang hanggang 
30% ang presyo ng 16 na iba pa at iniwan ni- 
la ang lima na lamang para siyang saklawin ng 
kautusan ni Arroyo. 

Hungkag ang kautusan ni Arroyo at maging 
ang kusang-loob diumano na pagpapababa ng 
presyo ng mga kumpanya ng gamot dahil 
unang-una na'y wala namang mekanismo ang 
gubyerno na magtitiyak na bababa nga ang 
mga presyo ng naturang mga gamot. Ikalawa, 
napakaliit lamang na bahagi ito ng may 1,600 
gamot sa merkado na napakataas pa rin ang 
presyo. Napakaliit na tapyas lamang ito sa pre- 
syo ng mga gamot sa bansa na mula 10% hang- 
gang 84% ang taas ng presyo kumpara sa ibang 
bansang may sariling industriya ng gamot at 
kontrol sa presyo ng mga ito. 

Ayon sa Health Alliance for Democracy 
(HEAD), ang mga kumpanya ng gamot ang si- 
yang pumipigil sa pagpapababa ng presyo ng 
mga gamot. Anito, lahat ng batas at kautusang 
inilabas sa loob ng mahigit dalawang dekada 
para maging mura ang mga gamot ay hinadla- 
ngan ng mga kumpanyang ito. Inihalimbawa 
ng HEAD ang Generics Law noong 1998 na pi- 
naglaruan lamang ng mga multinasyunal na 
kumpanya sa pamamagitan ng paglalabas ng 
mga generic na gamot na mahina ang kalidad 
para mapilitan pa rin ang mamamayang bumili 
ng mga mamahaling gamot na may tatak. Dag- 
dag pa ng HEAD, walang regulasyon sa presyo 
ng mga gamot na minamanupaktura ng mga 
kumpanyang multinasyunal at may sabwatan 
sila ng pamahalaan para pagtakpan ang sob- 
rang kita nila, gaya ng umiiral ngayon sa ilalim 
ng gubyernong Arroyo. 


13 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XL Blg. 15 
Agosto 7, 2009 
www. philippinerevolution. net 
Editoryal 


Puro kasinungalingan 


P uro kasinungalingan ang laman ng pinakahuling 


State of the Nation Address (SONA) ni Gloria Ar- 
royo. Wala itong pinag-iba sa lahat ng nakaraan 

niyang SONA. 
Hinalungkat lamang niya ang dinoktor 


H 
NP na datos ng kanyang mga ahensya, at mu 


la roon ay pinili ang kaliit-liitang mga 
detalyeng pinalabas niyang mga tagum- 
pay ng kanyang rehimen. Lahat naman ng 
kabiguan ay isinisi niya sa mga nakara- 
ang administrasyon at kanyang mga kriti- 
ko. 

Pinagtakpan lamang niya sa pamama- 


aa raga ni f Iff gitan ng umano'y mga datos ng pag-unlad 
Wiz wA ang kabiguan ng kanyang mga patakaran at 
j Ai, ; pamamalakad sa ekonomya. Tinabunan niya ng gawa- 
NY W { gawang mga datos ang katotohanang ang ekonomya 


ng Pilipinas ay sinusuhayan na lamang ng mga dolyar 
mula sa milyun-milyong manggagawang Pilipino na 
napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa 
malawakang disempleyo sa Pilipinas na ibi- 
nunsod ng kanyang mga patakaran sa eko- 
nomya. 

Nangatwiran si Arroyo na minana la- 

apa Mang niya ang masasamang bunga ng 


IA 


BAD. 


b r ALA PIPE maling pamamalakad mula sa mga sinun- 
FH (EN dang rehimen. Subalit ang totoo'y sa ila- 
eaaa, PAI NU Na a lim ng kanyang rehimen ibayong suma- 
Z | | ) mi Í Mea ma ang ekonomya at pamumuhay ng ma- 

j fa mamayan. 


Inilingid niya ang tunay na sosyo- 
ekonomikong kalagayan sa ilalim ng kan- 
yang paghahari: ang pagbagsak ng manu- 
paktura, pagdausdos ng agrikultura, pag- 


W7 


TA 
ki 


Mga tampok Pinagtatakpang NDFP, nagpugay kay 4 na sundalo patay, 
. . katotohanan Aquino 7 sugatan sa mga 
sa isyung ito... PAHINA 3 PAHINA 8 | labanan PAHINA 13 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


